બહુ લેખમાળા નં* ૧૯૦ 


ટૌલસ્ટાયને। 
રશિયન પ્રજ્નપક્ષ મત્યે પત્ર. 


( અ'ગ્રેજમાંથી તરજીમે!. ) 


સત્યામણુ સભા” 
મુષ્ણુ બીલ્ડીંગ, હૉર્ન ખી રેડ, કોટ, 
મુબઇ. 


ન ૧૦,૦૦૦] કીમત એક આને [ ઓગસ્ટ ૧૯૧૯. 


હૈ કૃ 
૮? અમદાવાદ જૂ 
- “૧... «કકક 
રડ ડૉપીરાઈટ-સંગ્રક 
ટોલસ્ટીયને 
૪પ 
રશિયન “્રજાપક્ષ! મવ્યે પત્ર. * 
ક્ક્્ક્» ૨ 
એક રશ 


તમારૂં અને તમારા સાથીઓનું કાર્ય હું નનણું છું અને સમજી છું. 
સાહિયસમિતિના * કઠકેનું રહ્ષણુ કરવા અતે સાર્વજનિક શિક્ષણુના 
વિરોધીઓની સામે થવા તમારી તથા તમારા સાથીઓની જડે ઉભા 
રહેવામાં મતે બહુ આનદ થાત. પરંતુ જે ક્ષેત્રમાં તમે કાર્ય કરી ા 
છે! તેમાં વિરોધીઓની સામે થવાનો માગે મને સઝતો નથી. 
હું પણુ શિક્ષણુના એજ વિરોધીઓની સામે, ખીજીજ રીતે/ દા 
ચલાવવામાં સતત રેકાયલે રહું છું, તેથી મને સતોષ વળી જાય છે. 


દરન... છીનનનનતતાણ,તસાબમિજ .--...--૦૦૧... #- છ નન.૦૦૦૦૦૦૦૦૦૧ ૪ જ૦-૦----.-...--- 3. «અનન... તપ - --૦૦--. ૦-૫-૦૦. .-..-..૭. 


#* સાહિયસમિતિ બંધ કરવામાં આવી તે થાણે એક રશિયન 
ખાપ્એ ટીલસ્ટાયનતી સલાહ અને સહાયતા માગી હતી. તેના જવાખમાં 
આ પત્ર ૧૮૯૬ માં લખવામાં આવ્યે! હતો. 

%/ ઝારીના કૈથેરીનના સમયમાં આથિ ક વિષય ચચેવા માંટે એ 
સમિતિ પ્રેધાનતી અનુમતિથી સ્થાપ॥માં આવી હતી. અને તેની એક 
શાખા તે સાહિત્યમમિતિ હતી. લેકોએ કેવાં પુસ્તકો વાંચવા જએ 
એ વિષે સમિતિ અને સરકાર્‌ વચ્ચે મતભેદ પડયે. પરિણામે સાહિત્ય 
સમિતિની લેકેપયેગી સાહિત્ય પ્રગટ કરાવવાતી પ્રશૃત્તિનો અંત આવ્યે।. 











સૂઝરાત વિચાપીઝ અંથાસય 


[ સતમનતા જપો? ડન પ્વમાથ 


કજ 


અન્ષ્રમાંજ “૨૩૦ વર 


પુહ્તવાનુ ન! “12૨૫૭૩૫૦ ઝ “તપવા ગત્યાપડઠઝઝ 


વિષકત્ઝક 7 [2૨૪.૬૮ 


ના'"શભાઇ” ઇમ ગ્રામર પમતારઇન નમ હબાઇ- રમતા તોબા, જના"-૩મ તમ “0.9 કબમણતાસ્તશમામ યાચાર. 0૦. "#*છીત૦ ૦૪૦૦૦૦૧૬૫૦ #થાળયફતણૂમ્રજુઇખમાત ઇજન .તાઇ."/ કઇ””-૪ #7 604” "૦-૪ઝ- “સજન . - 87.69 ૧-તાઇનનન"ત જાણ” .'હ૪#%,૧239 ૧%” 'શ _કુ-'રર#%.-#થ₹_“સુજાનજુણન' -%”2૪ઇજ#- ક - 


અ "તાપિજ-૦મ૦-“મણણા 7૦ ૪"સીમ નાણુ - 0 ૦૩ “શાસ? સમાજ બાઇ થાઉ "સારઝુખમૂકઇન્ય-શૂછુસ 'જનબુન-વણુ# નમા 5, 
# 


(૨૩ 

જે ખાસ [વિષયમાં તમે અત્યારે ગુંથાયલા છે તે વિષે મને લાગે છે 
ઉ સરકાર સાથે મસલત ચલાવ્યા વિના અને કોઇ પણુ સેનસોરતી 
પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય બંધ કરવામાં આવેલી સાહિત્યસમિતિને 
સ્થાતે ખીન્ન અનેક સાહિત્ય મંડળો ઉભા કરવા અતે તેવી પ્રવૃત્તિ 
સમિતિનાજ ઉદ્દેશો પાર પાડવાની રાખવી. પછી, સરકારને રૂચે તો ભલે. 
તે આ સાહિત્ય મંડળો ઉપર કામ ચલાવે, તેના સભ્યોને દડે, તેઓને 
દેશપાર કરૈ.--સરકાર *ને તેમ કરશે, તો તેનું પરિણામ આજ આવરે કકે 
મળ્ળજન સારાં પુસ્તકે! અને સારાં પુસ્તકાલયો! ઉપર ખાસ પ્યાન આપતા 
થરો અને કેળવણી માટેની ૧ૃત્તિ વધારે સતેજ બનશે. 


મને લાગે છે કે અત્યારેતો આ ખાસ અગત્યનું છે કે આપણે 
જેકંઈ કરવું ધટે તે શાંતિથી અને દૃઢતાથી કરવું, અને તેમ કરવામાં 
સરકારતી પરવાનગી માગવી નહિ એટલું જ નહિ પરંતુ સરકારની સામિ- 
લગીરી પણુ નણી જ્નેપ્નતે દૂરજ રાખવી. પ્રેન્નના અનજ્તાનમાં રાજ્યનું 
બળ રહેલું છે, અને સરકાર આ જાણે છે એટલે તે સદા સાચી 
કેળવણીની સામે જ થશે. હવે તો આપણે આ વાત સમજ લેવી 
બેપધ્એ. સરકાર જે ધડીએ અન્તાનનો ફેલાવે કરતી હોય તે ઘડીએ 
તેને લેકેમાં જાતનો ફેલાવો કરવાનો દાવો! કરવા દેવો એ જર્‌ા પણુ 
ઈષ્ટ નથી. સરકાર દરેક ન્નતના નામધારી ખાતાંઓ જેવા કે નિશાળો, 
માષ્યમિક. શાળાઓ, વિશ્વવિદ્યાલયો, સમિતિએ અને દરેક પ્રકારની 
કમિટીઓ અને પરિષદો કે જે ઉપર તે કાબુ ધરાવે છે તે મારફત હાલ 
પોતાનું કામ કરી રહી છે. ડેલીયાનીક્‌ કે ડેરનાવે। જેવા પ્રધાને * કાઢેલા 
હુકમ સાથે બંધખેસતી થાય તેવી સાધુતા કે તેવું સાન એ ખરી સાધુતા ક 
ખરૂં તાન નથી. પરતુ જે સ્વતઃ સાધુતા અને તાન છે તેજ ખરી સાધુતા 








ર----ન્‍9:0ન્‍% - ત. તરતા અનનરનકઝ.-૭.-૦--નનઅ૦ બનાઇ, 


« આ ખે પ્રધાનના અમલ દરમ્યાન સાહિત્ય સમિતિ બંધ થઇ. 


(૩) 


અને ખરૂં જ્ઞાન કહેવાય. કિંમતી, નિઃસ્વાર્થી અને ત્યાગમય મ્રયત્તનનેઃ 

વ્થે વ્યય થતો હું જઉં છું ત્યારે મતે અત્યંત ખેદ થાય છે. સરકારે 

પોતાને રૂચે તેવા ધડેલા કાયદાના આધારે જ સાધુ અને રાહાણા પુરૂષોને. 

સરકારની સામે લડત ચલાવવામાં પોતાનું બળ ખરચી નાખતા જેઈ મને 

નવાઇ લાગે છે. ી 
મને વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે જણાય છે. 


એવા લેકે પણુ છે કે જેઓએ કળી શક્યા છે કે આપણી સરકાર. 
ખહુ ખરાબ છે અને તેથી તેઓ તેની સામે લડે છે. આપણે પણુ આ 
વર્ગમાયલાં છીએ. રેડિચ્ચેષ્ર અને ડિશેમ્ખીસ્ટના સમયમાં અને તેની 
પણુ પૂર્વે લડત ચલાવવાના ખે માગૈ હતા જે હજી પણુ ચાલુ છે. એક 
માર્ગ સ્ઠેનકા રાઝીન, પાઉગેટચેકફ્‌, ડિસેમ્બીસ્ટ, ૧ ૮૬૦ ને। વિષ્લવપ્રિય 
પક્ષ, પહેલી માચ તો ત્રાસપ્રિય પહ્ઢ * અને ખીન્નઓનેો છે. અને જે 
માગ નો ઉપદેશ અતે ઉપયોગ તમે કરે છે તે ખીજે માગ છે, જેનું 
સૂત્ર “ગાતિ ધીમી રાખવી અને કાયદાની હદમાં રહી, અલાચાર કર્યા 
વિના લડત ચલાવવી અતે તેમ કરીને રાજકાયેમાં હક કટકે કટકે. 
મેળવવા ' એ છે. 


મારા સ્મરણુમાં છે કે અર્ધી સદી કરતાં પણુ વધુ વખત થયાં આ 
બંને રીતિઓને। ઉપયોગ સતત કરવામાં આવ્યો છે. છતાં વસ્તુસ્થિતિ. 
વધારેને વધારે ખરાખ થતી ન્નય છે અને સુધારાના જે કંપ્રક થોડાક: 
ચિહ્નો નજરે પડે છે તે આ ખેમાંથી એક પ્રકારની પ્રશત્તિને આભારી 
નથી; પરંતુ તે ચિહ્નો તો બંને પ્રભૃત્તિઆએ પહોંચાડેલી હાની ૭તાં 
ખીનન કારણોને લધ્નને દેખાયા છે. તે વિષે હુ' આગળ જતાં કહીશ. હમણાં 
તો એટલું જ કહેવું ખસ છે કે જે સત્તાની સામે આપણુ લડત ચલાવી 


# ઉલાણન-રનનતનતાઈ,.તતઈશ ""૭--*-......તસ-૧૦-ના કા. જતણીઈ શ. -૪-૦---૨.-.૦._.૦......તતન-વજુનઇ”લક, મ... 0... લાતની... ૧૦. “નાન, તાશણણ#--૦-૧૫........___૧ા૦..--સાક.._.આાસીનમુ-..લકુઝ-ત...ક-નતથતઓશ-૦--૩. ૭૦... ....તતાયશણમકળઇન--જી૦*ક... _. __..._.. ૦૦----નાતભતણઇનજતણજાઇ "ઝ..શાઇ.......ટણસુણઇ-#---અ.---..... ---..૧-.-મતલાઇનઇ૦ 








2820 


* આ પક્ષે ૧૮૮૧ માં એલેકઝાંડર્‌ ખીન્નતું ખુન કર્યુ હવું. 


(૪) 


રહ્યા છીએ તે સત્તા દિનપરદિન વધારે વ્યાપક, વધારે જખરી અને 
'વધારે ઉદ્દત બનતી જય છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્ય, ગુન્હાની જાણેર્‌ તપાસ, 
તમારી સાહિયસમિતિ વિગેરેમાં સ્વરાજ્યનું જે કંધકે દરન થવું હતું, 
તૈ પણુ સાવ નાશ્ઞ કરવામાં આવ્યું છે. 

આટલા લાંખા વખત સુધી ખને ઉપાયે! યોજવામાં આવ્યા છતાં 
નિષ્કૂળ નીવડયા છે; એટલે મને લાગે છે કે આપણને હુવે સાફ્‌ જણાઈ 
આવવું જોઇએ કે આ બેમાંથી એકે ઉપાય આપણુને કામ નહિ લાગે, 
અને તેમ શ્ર સાર્‌ થયુ' છે તેના કારણ પણુ આપણે જેવાં જેઈએ. મને 
તો! સદાય આપણી સરકાર સામે અણુગમો। રલે છે અને નને કે તેની સામે 
થવાના ઉપર જણાવેલ ખેમાંથી એકે માગ મે' ત્રહણુ કર્યો નથી તે પણુ 
મતે તો તે બન્ને માગ ના રોષે ચોખા જણાઈ આવ્યા છે. 

પહેલો માગ ૫ચ્છવા યોગ્ય નથી; કારણુ કે અત્યારની સરકારને 
અત્યાચાર કરીને ઉથલાવી નાંખવાને। પ્રયત્ન કદી સકળ નીવડે તો। પણુ 
નવી રાજ્ય વ્યવસ્થા કાયમ રહી શકશે અથવા તે નવી વ્યવસ્થાના દુસ્મનો 
પોતાને અતુકૂળ એવી કે!ઇઇ એક તક લઇને પોતાની સામે કરવામાં 
આવેલ અત્યાચાર જેવો ખીન્ને અત્યાચાર કરીને વિજય નહિ મેળવી 
જાય એની કેઈ પણુ જતની ખાતરી આપી શકાય નહિ. ક્રાન્સમાં તેમ જ 
જ્યાં જ્યાં વિપ્લવે। થયા છે ત્યાં ત્યાં આવી રીતે વારવાર થયેલું છે 
તેથી કરીને અત્યાચારની સહાયતાથી સ્થાપવામાં આવેલ વ્યવસ્થા 
નીભાવવાને સારૂ અત્યાચારને એટલે અન્યાયનો આધાર વારે ઘડીએ લેવે। 
પડે છે. પરિણામે, જૂની વ્યવસ્થાની પેઠે તેને પણુ બહુ જલદીથી દૂષણુ 
લાગ્યા વિના રહેતું નથી. વિપ્લવકારનેો અત્યાચાર કદી નિષ્ફળ નીવડે 
તો તેનું પરિણામ જે વસ્તુસ્થિતિની સામે તેએ લડે છે તેને જ વધારે 
સખળ કરવામાં આવે. ( પેગાટચેક્‌1ા વિષ્લવના સમયથી લઇને પહેલી 
સાચે ખતેલા પ્રસંગ સુધીમાં રશિયાને તો સદાય આવે! જ અનુભવ થતો 


(પ૫) 


રલે! છે. ) કારણ કે વિપ્લવની નિષ્ફળતાને લઇને ખે પક્ષ વચ્ચે ઝોલા 
ખાતો અને નિશ્રય વિનાનો આખો જનસમુદાય પર્‌પચાને વળગી રહેનાર 
અને પાછી પાની કરનાર પક્ષના સમૂહ તરક્‌ ધસડાઈ જય છે. એટલે 
મને લાગે છે કે અનુભવ અને તર્ડેના આધારે આપણે નિઃશૅક રીતે કહી 
શકીએ છીએ કકે આ માર્ગ અનીતિમય છે એટલું જ નહિ પરંતુ તર્કથી પણુ 
સિદ્ધ થઈ શકે એવે। નથી તેમ જ કાર્યસાધક પણુ નથી. 

મારા મતે ખીજ્ને માગે પહેલા માગે કરતાં પણુ ઓછે કાર્યસાધક 
અને તર્કગમ્ય છે. તે કાર્યસાધક નથી તેમ તર્કંગમ્ય નથી, કારણ કે સરકારે 
લશ્કર, રાજતંત્ર, ધર્મ, શિક્ષણુ અને પોલિસ, એ બધી સત્તા પોતાના 
હાથમાં રાખી છે. સરકાર નામધારી કાયદાએ ધડે છે અને તેનાજ 
આધારે પ્રજ્નપક્ષ સરકાર્‌ સામે થવા પચ્છિ છે. પોતાને ખરેખર જેખમ- 
કારક શું છે તે સરકાર બરોબર જાણે છે, અને જે લેકે! તેને તાખે રહે 
છે અને તેની 'સચનાએ પ્રમાણે વર્તે છે તે લોકોને તે પોતાની સત્તા 
નાખુદ કરે એવું કંઈ પણુ કરવા નહિ દે. આપણુ। જ દાખલે। લે. આપણા 
જેવી સરકાર, અથવા જે સરકારનું અસ્તિત્વ લેકેની અજ્ઞાનતા ઉપર 
ટકી રહેલું છે તે સરકાર લેકેને ખરૂં શિક્ષણુ મલવું જનેઇએ એમ કદી પણુ 
કૅબ્રલ નહિ કરે. જ્યાં સુધી હરએક પ્રકારના કેવળ નામધારી અને સર- 
કારની સત્તા હેઠળના શિક્ષણના ખાતાંઓ જેવા કે શાળાઓ, માષ્યમિક 
શાળાઓ, વિશ્વવિધાલયો, સમિતિએ, અને દરેક પ્રકારની કમિટીએ 
અતે પરિષદો, તથા સેનસો।રની પરવાનગીથી પ્રગટ થતું સાહિત્ય, લેકેને 
મૃઢ રાખવાને! સરકારનો હેતુ પાર પાડે છે અથવા તો તે હેતુની સિદ્ધિની 
આડે નથી, આવતા ત્યાં સુધી સરકાર તે બધાં ખાતાંને અને સાહિત્યને 
નભવા દે છે, પરંતુ જે ધડીએ આ ખધાં ખાતાંએ અથવા પ્રગટ થતુ 
સાહિત્ય લોકોની અજ્ઞાનતા કે જેના ઉપર સરકારની સત્તા ટકી રહી છે 
તે દૂર કરવાને મયત્ન કરે છે તેજ ધડીએ સરકાર કેોધના પ્રતિ જવાબદારી 


(1) 


રાખ્યા વિના અને પોતે ભરેલાં પગલાંના કારણ તેમ જ ખીન્ પ્રકારના 
પગલાં ન ભરવાના કારણુ। જણાવ્યા વિતા પોતાનો મત તેવી પ્રજત્તિની 
વિરૂદ્દ તરત જ પ્રદાર્શત કરે છે અને બધાં ખાતાંઓની ફરી વ્યવમ્થા ફરે 
છે અથવા તે! બંધ કરી દે છે અને સાહિત્ય મગટ થતું અટકાવે છે. અને 
તેથી અતસુભવ અને તર્ક સાફ્‌ બતાવી આપે છે કે ધીમે ધીમે હક પ્રાપ્ત 
કરી લેવાનો માર્ગ ભ્રમમૂલક છે અને માણુસને પોતાને જ ભૂલાવામાં 
નાંખનાર છે. સરકારને આ માગે બહુ રૂચે છે અને તેથી સરકાર તેને 
ઉત્તજન આપવાને પણુ તેયાર હોય છે. 


પરંતુ આ મ્રરત્તિ કેવળ તર્કગમ્ય અને કાર્યસાધક નથી એટલું જ નહિ 
પણુ તે તો તુકસાનકારક પણુ છે. તે નુકસાનકારક છે કારણુ કે શિક્ષિત, 
સાધુ અને પ્રમાણિક પુરૂષો સરકાર પક્ષમાં જેડાધને સરકારને નેતિક બળ 
આપે છે કે જે બળ સરકાર પાસે તેએ વિના હોઈ ન શકે. અત્યાચાર- 
પ્રિય, સ્વાર્થી, અને ખુશામતીયા અને નાલાયક માણુસો। સરકાર પક્ષમ।| 
ધણુ છે; પરંતુ સરકાર કેવળ તેવા માણુશોથી જ બનેલી હતે તો તેના 
માટે હૈયાત રહેવુ' સંભવિત ન થાત. સરકારને જે કંઇ નેતિક પ્રભાવ 
છે તે પ્રમાણિક અને શિક્ષિત પુરૂષો તેના કાર્યમાં ભાગ લે છે તેને 
આભારી છે. 


પ્રજનપક્ષ સરકારનાં કાર્યમાં ભાગ લે છે અથવા તો સરકાર સાથે 
સમજુતી કરૅ છે તેવું આ એક અનિષ્ટ પરિણામ છે. આવી મ્રભૃત્તિતું 
ખીજાં અનિષ્ટ ફળ એ આવે છે 'કે પોતાનું કાર્ય નરી રાખવાની તકે 
મેળવવા માટે આ સુશિક્ષિત અને પ્રમાણિક પુરૂષોને છુટ છાટ મૂકી 
સમજાતી કરવી પડે છે, - વળી તેઓ ધીમે ધીમે એમ માનતા થાય છે કે 
પવિત્ર નેમ સાધવા માટે ખોલવામાં અને કરવામાં થોડું ધણું. સય ભલે 
ચૂકાય. દાખલા તરીકે, રાજમાન્ય સંમ્રદાયમાં કે ન માનવું હોય તો પણુ 


(૭) 


તે તેની ક્રિયાઓમાં ભલે ભ્રાગ લે; તે ભલે સોગંદ ખાય; કોઇ એક કાર્ય 
સાધવાની જરૂર જણાય ત્યારે મતુષ્યની સ્વાભાવિક પદવીને લાંછન લગાડે 
એવી અને અસત્યમય ભાષામાં ધડાયલી અરજીઓ તે ભલે ફરે, તે લશ્કરમાં 
ભલે જેડાય; સ્થાનિક સરકાર કે જેની સર્વે સત્તા છીનવી લેવામાં આવી 
હેય તેવી સરકારમાં તે ભલે ભાગ લે; પોતાને યોગ્ય લાગે એવું ન 
શીખવતાં સરકાર્‌ કહે તેવુ' શી'ખવવા માટે શિક્ષક કે અષ્યાપકની પદવી 
તે ભલે લે; પોતાના અંતરાત્માને અમાન્ય એવી સરકારની ઇચ્છાઓ 
અને સૂચનાઓને કખુલ રાખી “ ઝેમસ્ક્ી નેટચાલનિક ' ની * પદવી 
પણુ તે ભલે લે; વતેમાનપત્રો અને માસિકે। વિગેરે સંપાદન કરવા ૭તાં 
જેને માટે કહેવું ધટે તેને વિષે તે ચૂપકીદી ભલે પકડે; અને જે છાપવાને 
હુકમ થયે। હેય તેટલુ'જ તે ભલે ૭ાપે. આવી રીતે આપલેથી સમજુતી 
કરી ( કે જે સમજાતીની હદ ખાંધવી અશકય છે ) શિક્ષિત અને પ્રમા- 
ણિક પુરૂષો જેએ એકલા જ સરકારના હાથે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાને ચગદાઇ 
જતી ખચાવી શકે એમ છે તેઓ ધીમે ધીમે પાછી પાની કરીને અને 
અંતરના .ઉદ્ગારથી વધારે અને વધારે પ્રતિકૂળ ગતિ કરીને છેવટે સર- 
કારને સાવ અધીન થઇ પડે છે. તેએ સરકારના હાથે માન અકરામ અને 
વૈતન મેળવે છે, અને પોતે પ્રજપક્ષની પ્રગતિ કરે છે એમ માની ખેસે 
છે અને જે રાજ્યવ્યવસ્થાની સામે લડત ચલાવવી શરૂ કરી તેજ વ્યવ- 
સ્થાના તેએ નન્ર દાસ અને સહાયક બને છે. 


હું કબુલ કરૂં છું કે પ્રન્નપહ્ષમાં સારા અને નિખાલસ અ'તરના 
પણુ માણુસો છે કે જેને સરકાર લાંચથી લલચાવી શક્તી નથી, જેઓ 





- સરકારે નીમેલ ન્યાયાધિકારી. માત્ર ઉમરાવ વગેમાંથી જ આ પદ 
માટે નીમણુંક કરવામાં આવતી. ખેડુતને ચાણુકને માર્‌ મારવાની સત્તા 
આ અધિકારીને આપવામાં આવી હતી. 


(૮) 


જતી શકાય એવા નથી અને જેઓએ વેતન કે પદવી પણુ ગ્રહુણુ કરતા નથી. 
પર્‌તુ આવી વ્યક્તિએ પણુ સરકારે પાથરેલી ન્નળમાં પકડાઈ ન્નય છે અને 
પાંજરામાં પુરાયલા પક્ષીની પેઠે તેએ ન્યાંનાત્યાંજ રહી વલખા મારે 
છે અતે જરા પણુ આગળ વધી શક્તા નથી. એવી જ સ્થિતિ સાહિત્ય- 
સમિતિની કમિટીની છે. કદી તેએ રોષે ભરાય છે તો તેએ વિપ્લવપ્રિય 
પક્ષમાં મળી જય છે, અથવા તો તેઓ આપધાત કરે છે, અથવા 
દારૂની લતમાં ફસાય છે, અને બહુવાર સાહત્યની પ્રલૃત્તિમાં પડી ન્નય છે. 
તેમ કરવામાં તેએ સેનશે!ર ના હુકમને શરણે થાય છે, સેનસે!ર જે 
કહેવાની પરવાનગી આપે છે તે જ તેઓ કહે છે, અને જે અત્ય'ત અગ- 
ત્યનુ' હોય છે તે વિષે ચુપકીદી પકડી પ્રજ્ન પાસે માત્ર કલુષિત વિચારે 
રજા કરે છે કે જે સરકારને પસદ પડતા હેય છે. છતાં તેઓની માન્યતા 
તો ચાલુજ રહે છે કે તેએ પોતાના લખાણુથી કે જે લખાણા તેઓની 
આજીવિકાનું સાધન થયા હેય છે તેનાથી સમાજની સેવા કરે છે. 


આ રીતે તર્કથી તેમ અનુભવથી મને જણાય છે કે અયાર સુધી 
સરકાર સામે લડત ચલાવવા માટે લેવામાં આવેલા બન્ને ઇલાજે કાય - 
સાધક નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ સરકારની સત્તા અતે બિનજવાખદારી 
વધારવામાં ખરેખરા તિમિત્ત બન્યા છે. 

ત્યારે શું કરવુ જઇએ ? એટલું તો જણાઇ આવે છે કે જે છેલ્લાં 
સિત્તર્‌ વર્ષમાં નિષ્ક્‌ળા નીવડયું છે તે તો નથી જ ફરવાનું. ત્યારૈ શુ કરવું 
જોઇએ? જે સાત અને સાધુતા આપણે સૃષ્ટિની શરૂઆતથી મેળવ્યા 
છે અને આજ દિન સુધી મેળવી રજ્ઢા છીએ તે તરફ આપણી પ્રગતિ જે 
પુરષોની પ્રદૃત્તિને લઇ છે તે પુરૂષાએ કરેલુ' આપણે કરવું ધટે છે; તેજ 
આપણે કરવું જોઇએ. 

અને તે શું છે? 


(૯) 


સરકારથી સાવ અલગ રહીને અથવા સરકારને તે રૂચે છે કે નહિ 
તેનો વિચાર કર્યા વિતા આપણને જે કંપ! યોગ્ય અતે આવશ્યક જણાય 
તેજ કેવળ શાંતિથી અને સયને વળગીને કર્યા જવુ', ખીન્ન શખ્દમાં 
કહુ' તો સાહિત્ય સમિતિના સભાસદ તરીકે, કે પ્રતિનિધિ તરીકે, જમીન- . 
દાર કે વ્યાપારી તરીકે કે પાર્લામૅંટના સભ્ય તરીકે પોતાના હકોનું રક્ષણુ 
ન કરતાં એક બુદ્ધિમાન અતે સ્વતંત્ર માણુસ તરીકે પોતાના હકેનુ રહ્ષણુ 
કર્‌વુ'; જેવી રીતે “ લોકલ ખોર્ડ ' અથવા કમિરીનાં હકેતું' રક્ષણુ છુટછાટ 
મૂકીને અને આપલેની નીતિએ કરવામાં આવે છે તેવી રીતે નહિ પરતુ 
છ્ીટકાટ મૂકયા વિતા કે આપ-લેની નીતિ ગ્રહણુ કર્યા વિના એકજ રીતે 
કે જે રીતે નીતિ અતે મનુૃષ્યત્વનું રહ્ષણુ થાય તેજ રીતે હકેનું ર્ક્ષણુ 
કરવુ. 

કિલ્લાનું સફળતાથી રક્ષણુ કરવા માટે આસપાસના બધા ધરે 
બાળી નાખવા પડૅ છે, અને જે મજબત હોય અને ગમે તે થાય તોય 
જેનો ત્યાગ કરવા ઉરાદ્યો ન હેય તેનેજ માત્ર રહેવા દેવામાં આવે છે. 
આપણે જેનો પરાજય કરવા ઈચ્છીએ છીએ તેનો પરાજ્ય માત્ર આવા 
મજબુત કિલ્લામાં રહીનેજ કરી શ#ીએ છીએ. ખરી વાત છે કે સા- 
માન્ય માણુસના હક કરતાં પાર્લામેન્ટના સભાસદના હક કે “લોકલ ખોર્ડ'ના 
સભાસદના પણુ હક વધારે છે; અને એમ જણાય છે કે તે હકને! ઉપ- 
યોગ કરીને આપણે ધણુંએ કરી શકીએ. પરતુ મુશ્કેલી આ નડે છે કે 
પાર્લામેન્ટના અથવા કમિટીના સભાસદ હકે। મેળવવા માટે મનુષ્ય 
તરીકેના હકોનો અમુક ભાગ છોડી દેવે! પડૅ છે; અને મતુષ્ય તરીકેના 
હકનો અમુક ભાગ છોડી દે તો પણુ તે ક્યાં સુધી છોડી દેવે! પડે તેની 
હદ નક્કી ન હેવાથી માણુસ ખરા હક મેળવી શકતો નથી કે સાચવી 
શકતો નથી, કાદવવાળી જગ્યામાં ખું'ચી ગયેલા માણુસને બહાર કાઢવા 
ઉચ્છનારે કઠંણુ જમીન ઉપર્‌ ઉભા રહેવાની જર્‌ર છે. અને બીજાઓને 


(૧૦) 


મદદ કરવાની આશ્ચાથી આપણે જ કીચડવાળી જગ્યા ઉપર જપ્નએ 
તો બીન્નઃઓને આપણે બહાર કાઢી શકશું નહિ એટલુંજ નહિ પરન્તુ 
આપણે પણુ તેમાં જ ખુ'ચી જઈશુ. 

આઠ જ કલાક મજુરી કરાવવાતે। ફૂાયદે। પાર્લામેન્ટ પાસે ધડાવવે। 
અથવા તમારી કમિટી દ્વારા નિશાળના પુસ્તકાલયો! માટે ઉદાર્‌ મદદ 
મેળવવી એ કદી બહુ ૪ચ્છવા જેગ અંને ઉપયોગી હશે; પરન્તુ આ નેમ 
પ્રાતત કરવા માટે પાર્લામેન્ટનો કોઈ એક સભ્ય મત આપવા ટાણે જાહેરમાં 
પોતાના હાથ ઉંચે! કરી જુઠું ખોલે, શોંગદ લેવા સમયે જેને તેપે પોતે માન 
નથી આપતો તેને માન આપનારા શખ્દોનો ઉપયોગ કરી જીઠું ખોલે, એ જે 
જરૂરતું હોય અથવા આપણે જેમ કરીએ છીએ તેમ, ગમે તેટલી ઉદાર મદદ 
મેળવવા માટે સમૂહ સાથે પ્રાથેનામાં ભાગ લેવે।, સોગ'દ લેવા, ।નયત કર- 
વામાં આપેલ જ પહેરવાસ પહેરવે।, દભથી ભરેલી અને ખુશામત કરનારી 
અરજે। લખવી, અને તેવાજ પ્રકારનાં ભાષણ્‌। કરવા, વિગેરે જો જરૂરનું 
હોય, તો આ બધું કરવાથી, અને માણુસનોછાંજતી પદવીને। ત્યાગ કરવાથી 
આપણે જેટલું મેળવીએ છીએ તેનાં કરતાં વિશેષ ગુમાવીએ છીએ અને 
એક નિયત નેમ પ્રાપ્ત કરવા જતાં '( કે જે ધણીવાર પ્રાપ્ત કરી શકાતી 
નથી) આપણે ખીજ અત્વંત અગયની તેમે! પ્રાપ્ત કરી લેવાની તક ગુમાવી 
ખેસીએ છીએ. જે માણુસ પાશે એવું કોઈ એક તત્વ હોય છે કે જેને 
ત્યાગ તે કરેહ્રપણુ કારણુસર કે કેઈ પણુ જાતના સજેગે માં નહિ કરે તે જ 
માણુસ સરકારની સામે થઇ શકે છે, અને સરકારતે વશ કરી શકે છે. 
વિરોધ કરવાની શકિત મેળવવી હેય તો આપણે ૬ઢ થવું જેઇએ. 

સરકાર આ ખરેખર નણે છે. માણુસમાં રહેલું મનુષ્ય તરીકેનું 
અભિમાન નમતું નથી, એટલે સરકાર ખીન્ન બધા કરતાં મનુષ્યમાં રહેલ 
આ તતવતે। ધીમે ધીમે નાશ કરવા ઉપર પ્યાન દે છે. જે માણુસ સોગ દના 
હુલકા પાડનાર અને ધામિ ક શખ્દો ખોલી ન્નહેર્‌માં સોગ'દ લેવા, અથવ 


પ્રધાનને માન આપવા ટાણે નિયત કરવામાં આવેલ કપડાં પહેરી કલાક 
સુધી દીનતાથી ઉભા રહેવા, રાજ્યાભિષેક ટાણે ખાસ અધિકારી તરીકે 
નીમાવા, અથવા માન મેળવવા ખાતર ઉપવાસ કરવા અને અમુક 
ધામિ ક ક્રિયા કરવા, અથવા અમુક અમુંક વિચારો પોતે પ્રગટ કરવા કે. 
નહિ તે માટે સેનસેોરતા ઉપરીને પૂછવા અને તેવું ખીજી કરવા કઞુલ થાય 
છે તેવા માણુસથી સરકાર કદી પણુ ડરતી નથી. 


એલેકઝાંડર ખીન્ને કહેતો કે હું “ પ્રજાપક્ષથી ડરતો નથી 
કાર્‌ણુ કે હું જાણું છુ કે તેઆ બધાને પૈસાથી નહિ તો પણુ માનચાંદથી 
હુ' મારા પક્ષમાં ખે'ચી શકીશ. ' 

જે લે[કે। રાજકારભારમાં ભાગ લે છે અથવા સરકારની સૂચનાનુ- 
સાર કાર્ય કરે છે તેએ લડત ચલાવવાનો દેખાવ કરીને પોતાને અથવા 
સહાતુભૂતિ ધરાવનારાને છેતરે એવે! સભવ રહે છે. પરન્તુ જેની સામે 
[ સરકારતી સામે ] તેઓ લડત ચલાવે છે તેએ પોતે અનુભવેલા વિરોધ 
ઉપરથી સારીં રીતે નાણુ છે કે આ લેકે! ખરેખરા સરકારતે પજવતા 
નથી પરન્તુ તેમ કરવાને તેઓ ડોળ કરે છે. પ્રેજ્નપક્ષ વિષે આપણી 
સરકાર આ બરે।ખર જણે છે, અને સામે। પક્ષ કેટલા પાણીમાં છે તેની 
તપાસ વારંવાર કરે છે. સાચો વિરોધ ખરેખર નથી એમ જાણીને સર- 
કાર્‌ પોતાને માર્ગે ચાલી જ્નય છે અને પૂરેપૂરી ખાતરી કાખે છે કે આવા 
મકારના વિરોધીઓએ હાય તો પોતાતે રૂચે તે કરી શકાય છે. 


એલેકઝાંડર ત્રીન્નની સરકાર આ સારી રીતે જણુતી હતી, અને તેમ 
નણુતી હોવાથી, જે “પોતે મેળવ્યું છે” એમ પ્રે્વપહ્ષ માનતો હતો અને 
જેને માટે તે મગરૂર હતો તે બધાને એલેકઝાંડરે જણી હ્ુજતે નાશ કર્યો. 
જીરી મારકૃતે તપાસ ચલાવવાની પદ્ધતિમાં તેણે ફેરફાર કર્યા અને તેને 
સેજ્ુચિત રપ આપયું, વિશ્વવિદ્યાલયોના હકો! નાખુદ કર્યા; માધ્યમિક 


(૧૨) 


શાળાના શિક્ષણુતી પદ્દતિ ઉંધીચતી કરી નાંખી, “ કેડેટ કોર ' ફરીથી 
સ્થાપ્યો, અને રાજ તરફથી કૈફની વસ્તુઓતું વેંચાણુ ફરીથી ચાલુ કર્યુ, 
“ જેમસ્કી નેટચાર્લાનક ' ની પુનઃ સ્થાપના કરી, ચાભુકનો માર્‌ કાયદેસર 
ઠરાવ્યો, સ્થાનિક રાજ્યનો લગભગ સાવ નાશ કર્યો, પ્રાંતના હાકેમોને 
અનિયંત્રિત સત્તા આપી, શિક્ષા તરીકે ખેડુત ઉપર્‌ લશ્કરની ટુકડીઓને 
નીભાવવાને ખોને નાંખ્યો, કારભારીએના હાથે દેશવટો આપવાની 
અને કેદ કરવાની, અને દેહાંત દંડ કરવાની નીતિ વધારેને વધારે અમલમાં 
મૃકી, ધાર્મિક સતામણી ફરી શરૂ કરી, જંગલી જહેમોને અત્યંત મહત્વતું 
પદ આપ્યુ, દંઠ્યુદ્ધમાં થયેલુ' ખુન કાયદેસર ઠરાવ્યું, “ રાજ્ય મુસ્કેલીમાં 

' એવા મિષ હેઠળ કાયદાઓ કેરે મૂક્યા અને સાધારણુ શિક્ષા પેઠે 
રેકાંતની શિક્ષા પ્રચલિત કરી. અને આટલું ખધુ થવા છતાં કોઈના 
તરફથી પણુ વિરોધ બતાવવામાં આવ્યો નહતો. માત્ર માનને યોગ્ય એવી 
એક જ બાઇએ *“ તેમ કયુ હતું. પોતાને જે સત્ય જણાયું તે તેણે 
હિ'મતપૂર્વક સરકારને કલ્યું. 


આ બધું ઠીક થતું નથી એમ પ્રજ્નપક્ષ પોતપોતાની વચ્ચે ગણુગણુવા 
લાગ્યો. તેમ છતાં કાયદેસરનાં કાર્યમાં, સ્થાનિક રાજ્યમાં, વિશ્વવિદ્યાલયમાં 
અને સરકારી નોકરીમાં તથા વતૈમાનપત્રમાં ભાગ લેવે। ચાલુ રાખ્યો. 
છાપાઓમાં જેને ઉલ્લેખ કરવાની રજા મળતી તેને જ ઉલ્લેખ તેઓ 
કરતા, અને જે વિષે તેઓને ચૂપકીદી પકડવી પડતી તે વિષે તેએ ચૂપ જ 
રહેતા. તેઓ માત્ર જે છાપવાનુ” કહેવામાં આવતુ તે જ છાપતા. આથી 
વત'માનપત્ર વાચનાર જે અધિપતિઓની ખાનગી વાતચીતોથી અનજણુ 
હેય છે તે પ્રજાપક્ષના છાપામાં કે ચોપાનિયામાં અત્યંત કૂર અને કુતર્કમય 





ગ: આ બાઇએ હીમતપુર્વક પણુ સવિનય એલેકઝાંડર ત્રીજના પાસે ખરી 
હકીકત રજી કરી હતી, અને તેને માટે તેને શિક્ષા કરવામાં આવી હતી 


(૧૭૩) 


કાયદાઓની 'ખખર વાચે છે કે જેના ઉપર્‌ ટીકા પણુ કરવામાં આવી હોતી 
નથી અથવા તેની સામે અણુગમાની છાયા પણુ જણાતી નથી. તેનીજ 
સાથે આવા કાયદા ધડનારાઓને ખુશામતથી ભરેલાં માનપત્રે અને 
ઘણીવાર તો ખુદ તે કાયદાઓના વખાણે વાંચવામાં આવે છે. આવી રીતે * 
ગમલેકઝાંડર ખીન્નનાં રાજ્યમાં જે ક'ઈ સારૂ થવાનું શરૂ થયું' હતું તેનો 
સલેકઝાંડર ત્રીનનની સરકારે આવી શેકજનક પ્રભત્તિથી નાશ કર્યો અને 
આ [એગણીસમી] સદીની શરૂઆતમાં જે જગલીપણું ર્‌શીયામાં પ્રવર્તી 
રહ્યું હવું તેજ ફરીથી દાખલ કરવાને પ્રયત્ન થયો. ફાંસીએ ચઢાવવાની, 
માર મારવાની, સતામણી કરવાની અને લેકેને મૂઢ રાખવાની ખેદ કરનારી 
પ્રદૃત્તિ, એજ એલેડઝાંડર ત્રીન્નના મુર્ખાઈ ભરેલા વખાણું કરવામાં અને 
ગક મહાન પુરૂષ તરીકે તથા મતુષ્યમાં આદર્શ પુરૂષ તરીકે ગણુના કર- 
વામાં આધારભૂત લેખવામાં આવી; અને આમ પ્રેજાપક્ષના છાપાઓ અને 
ચાપાનીયાઓ માં પણુ જેવામાં આવ્યુ. 

આજ પ્રશૃત્તિ નવા ઝારનાં રાજ્યમાં ચાલુ રાખવામાં આવી છે. 
છેલ્લા ઝાર પછી જે જુવાન ગાદીએ આવ્યે! છે તેને દુનિયાની કણ ખખર 
નથી. આ જુવાનને સત્તાધારી માણુસેએ એવી સમજણુ આપી છે કે દશ 
કરાડ માણુસ ઉપર્‌ રાજ્ય કરવાની સાથા સરસ રીતિ પોતાના બાપના 
પગલે ચાલવાની છે; એટલે કે!ઇની પણુ સલાહ ન લેવી, પરંતુ ન 
મનમાં આવે તેમ કરવુ" અથવા પોતાની સાવ પાસેને ખુશામતીઓ જે 
કરવાની સલાહ આપે તે કરવું. આ જુવાને એમ માની લીધું છે કે 
સત્તા અનય'ત્રિત અને એક હાથ હેવી નેઇએ એમ ૨શીયાની પ્રજનો 
પર્‌મ પવિત્ર સિદ્ધાંત છે. આવી માન્યતાથી તેણે ધેોડેસ્વારની તુકડીમાં 
જિક્ષણુ લીધું છે અને રાજ્ય કેમ ચલાવવું તેતો તે જણાને નથી તથા 
જણુવું તેને માટે શડ્ય “પણુ નથી. રશિયન પ્રજાના મ્રતિતિધિઓને 
રાજ્ય ચલાવવાના કાય માં સલાહ આપી મદદ કરવા તેણે આંમંત્રણુ કથે 


(૧૪) 


નથી. પ્રજાના જે પ્રતિનિધિએ તેને અભિન'દન આપે છે અને મળવા જય 
છે તેના તરફ તે અસભ્યતાથી અને ઉદ્દતાધથી છમ મારી ઉઠે છે અને 
જેઓ કેટલાક ડરીડરીને પોતાની ₹ચ્છા જણાવે છે કે “ અમારી 
જરૂરીઆતની ખખર અધિકારીઓને કરવાને અમને રજ હોવી જેઇએ,' 
તેઓની તે ઈચ્છા મૂખ ના સ્વપ્ન જેવી છે એમ તે કહે છે. 

આતું પરિણામ શુ આવ્યુ ? શુ* ર્‌શીયન પ્રજ્નને આધાત પહેંચ્ચેો 
છે ? શુ પ્રમાણિક અને સુશિક્ષિત જનોએ-પ્રેજપક્ષે--પોતાને અણગમો 
અને વિરેધ પ્રદાર્શેત કર્યા છે ? શુ' તેઆ આ સરકારના વખાણું કરતા 
પણુ અટકયા છે? શુ તેએએ તે સરકારની સાથે સામેલ રહેવાતું અને 
તેને ટેકો આપવાનું છોડી દીધું છે ? તેવું ક'ઈ જ નથી થયુ. તેને બદલે 
ખાપની અને ખાપતું અનુકરણુ કરનાર દિકરાની શ્લાધા કરવામાં ખાસ તીત્ર 
હરીફાઇ શરૂ થઇ. કોઇએ પણુ આ સામે વિરોધ બતાવ્યો નહતો. માત્ર 
એક જ જણે એક નનામા કાગળમાં જુવાન ઝારના વતન માટે સેભાળન 
પૂવ ક અણુગમે। દર્શાવ્યો છે. ઘૃણા ઉત્પન્ન કરે એવા ખુશામતથી ભરપૂર 
માનપત્રો તથા તેનીજ સાથે એક વા ખીજ કારણુ સર દેવ, જીસસ વિગે- 
રેની સાંપ્રદાયિક પ્રતિમાઓ કે જે કોઇ પચ્છતું ન હતું અને જે અંધકારમાં 
રાખવામાં આવેલા લેકે માટે માત્ર મૃતિ પૂન્નના વિષય રૂપ હૉય છે તે 
હર એક ઠેકાણે ફેલાવવામાં આવ્યાં. વગર વિચારે પૈસાનો વ્યય કરવામાં 
આવ્યે. આશ્ચર્યે ઉત્પન્ન કરે એટલી ખેવગૂરીથી રાજ્યાભિષેકની વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવી. રાજકર્તાએના ગવના અને પ્ર”જ્ન માટેના તેઓના 
તિરસ્કારતા પરિણામે, હનર ભયંકર વિપત્તિમાં પડી નાશ પામ્યા. ન આ 

ન- રાજ્યાભિષેકના પ્રસગે લે[કે!ને ઉન્નણી આપવાની વ્યવસ્થા 
કરવામાં આવી હતી. પરતુ વ્યવસ્થા એટલી બધી ખરાબ હતી કે તેને 


પરિણામે લગભગ ૩૦૦૦ જેટલા માણુસોનો જવ ગયો હતો. તેજ દિવસેં 
રાત્રે ઝારે મેસ્કોમાં ફેંચ એલચીને યાં “ બોલ '' માં ભાગ લીધે હતે. 


(૧૫) 


જ્યંકર વિપત્તિ અમનચમનમાં એક નજેવી અડચણુ રૂપ લેખાણી; 
પરંતુ તેને લઇને અમનચમન છોડી દેવામાં ન આવ્યું. લાખો રૃપિયાના 
ખરચે એક પ્રદશ ન ગોઠવવામાં આવ્યું, પરંતુ તેના વ્યવસ્થાપકો સિવાય 
ઓન કોઇને તે માટે લાગતું ન હતું. સંપ્રદાયના અંતર્ગર્મંડળે લેકેને 
મોહિત કરી નાખવા અતિશય નિલજ્જતાથી એક નવી અને અર્ત્યંત મૂર્ખાઇ 
ભરેલી રીતિ શોધી કાઢી. સાવ અજણુ એવા એક સંતના “ કદી વિકૃતિ 
ન પામે ” એવા શરીરને દેવળમાં રાખવામાં આવ્યુ. “ સેનસે।૨' ની 
સ'ખ્તાઈ વધારવામાં આવી. ધામિ ક સતાવણી વધારે કૂર કરવાંમાં 
આવી. “ રાજ્ય ભયમાં છે ' એ ધ્લીલ ચાલુ રખાઇ. એટલે કે ગેર- 
કાયદાને કાયદાનું સ્વરૂપ આપવું ચાલું રહ્યું. અને વસ્તુર્થાંતે હજી પણુ 
વધારે ખગખ થતી નય છે. 

નને સુશિક્ષિત અને પ્રમાણિક પુરૂષો જેએ અત્યારે કાયદાનો આધાર 
લપળ્ને ગ્રેન્નપહ્ષની પ્રભૃત્તિ ચલાવી ૨હ્યા છે અને જેએ સ્થાનિક 
સરકાર અને ડમિટીઓમાં કામ કરે છે અને સેનસેોરની સત્તા કઞુલ 
રાખી સાહિત્યમાં મસ્યા રહ્યા છે, તેઓએ સરકારને જીતી લેવાના 
મયત્નમાં સરકારને જ પ/”ન અતે હાની પહોંચાડે એવી રીતે સરકાર પાસે 
કાય કરાવવાને માગે, સરકારેજ રચેલી વ્યવસ્થાને ત્યાગ કર્યા વિના શે।ધ- 
વામાં પોતાની શક્તિને વ્યય કર્યો ન હતે, પરંતુ રાજકારભારમાં અથવા 
તો સરકાર સાથે સબંધ ધરાવતાં કે પણુ કાર્યમાં જરા પણુ ભાગ લીધા 
“વિના મતુષ્ય તરીકેના જ પોતાના હકે માગ્યા હતે તો મને લાગે છે કે 
આ બધુ થવા પામ્યું ન હતે. 

“ _યાયાધીશને બદલે “ ઝેમસ્ક્રી નેટચાલનિક ' ને દ'ડતીતિ સોંપવા 
તમે ઇચ્છે છે. તો ભલે તમે તેમ કરે, પરંતુ અમે તો ન્યાય માટે તમારા 
“ ઝેમસ્કી નેટચાલનિક '-પાસે જઇરું નહિ અને તેવી પદવી અમને 
આપવામાં આવશે તોય અમે તે સ્વીકારશું' નહિ. જુરી મારકૂત 


(૧૬) 


તપાસ ચલાવવાની પહ્તતિને તમે કેવળ નામની જ ફરી મૂકવા 
ઈચ્છે છે; તે ભલે તમે તેમ કરો, પરંતુ અમે તો ન્યાયાધીશ તરીકે 
અથવા વઝીલ તરીકે કે પંચ તરીકે કામ નહિ કરીએ. “ રાજ્ય ભયમાં 
છે '-એવા મિષ હેઠળ તમે નિરકુ' શ સત્તા સ્થાપવા ઇચ્છે! છે; તો ભલે તમે 
તેમ કરે, પરતુ અમે તો તેમાં ભાગ લેશું નહિ અને “રાજ્ય ભયમાં છે” 
એ દલીલને નિરકુંશ સત્તા, અને તપાસ વિના દેહાંત દડ કરવા માટે એટલે 
' ખુન કરવા માટેના મિષ તરીંકેજ અમે ખુલ્લી રીતે ગણુશું. તમે “ કેડેટ 
રાર ? ઉભે! કરવા પૃચ્છા છો અથવા “ ક્લાસિકલ હાઈસ્કુલ '”' ઉધાડવા 
ઈચ્છે છે ક જેમાં લશ્કરી કવાયત અને રા।જમાનિત સંમ્રદાયનું શિક્ષણ 
આપવામાં આવે. ભલે તમે તેમ કરે; અમે તો આવી નિશાળોમાં ભણુ- 
વશુ' નહિ તેમજ અમે અમારા બાળકોને તે નિશાળોમાં શીખવા મોકલશુ 
નહિ, પરંતુ અમે પોતેજ અમને જે રીત સાચી લાગે છે તેજ રીતે શીખા- 
ડશુ'. તમે સ્થાનિક સ્વરાજ્યને સાવ નિરથેક કરી નાખવા ઇચ્છે! છે; પણુ 
અમે તેમાં ભાગ નહિ લઇએ. તમને ન રૂચતું સાહિત્ય મ્રગટ કરવા 
મનાઈ કરા છે, પરતુ તમે ભલે પુસ્તકો જપ્ત કરજે અને છાપનારને દડ 
કરજે, પણુ તમે અમને ખોલતાં કે લખતાં રજી શકશે નહિ અને તેમ 
કરવુ' અમે ચાલુ રાખશું, તમે અમારી પાસે ઝારને વક્‌ાદાર્‌ રહેવાના 
સોગેદ લેવડાવા ઈચ્છે! છે, પરંતુ અમે તેવી મૂર્ખ, જાડી અને લાંછન 
લગાડનારી માગણીને આધીન થઇશુ નહિ. તમે અમને લશકરમાં 
નોકરી કરતા પ્ૂરમાવો છે; પરંતુ અમે તેમ કરશું' નહિ; કારણુ કે જેમ 
વ્યક્તિનું ખુન અમારા અતરાત્માને નાપસેદ છે તેમ એક સાથે અનેક ખુને 
કરવાનું કાયે પણુ અમારા અતરાત્માને નાપસંદ છે; તથા વિશેષમાં, સેના- 
પતિ કહે તેવી ગમે તે વ્યક્તિનું ખુન કરવાનું વચન આપવું એના કરતાં 
વધારે નીચ કાર્યે માણુસ કરી શકે નહિ. તમે એક એવે! ધમે પાળા 
છે કે જે આજથી એક હન્નર્‌ વર્ષ પૂવેની પ્રા માટે યોગ્ય હશે; પરંતુ 


(૧૭) 


એને વિચાર તમારે કરવાને છે; અમે તો વ્હેમતે અને મૂતિ પૃન્નને 
ધમે માનતા નથી, પરંતુ તેને તો અમે વ્હેમ અને પથ્થરપૂનનજ કહીશું, 
અને લેકેને તેમાંથી છોડવવા અમે બનતું કરશુ. '” 

આવા પ્રકારની પ્રશૃત્તિ સામે સરકાર શું' કરી શકે? ખોંબ ખના- 
વવા માટે અથવા તો મજાર વગ ને ફરવામાં આવેલ ખોધ પ્રગટ કરવા 
માટે સરકાર માણસને દેશપાર કે કેદ કરે, તમારી સાહિત્યસમિતિ 
એક પ્રધાન પાસેથી લઇ ખીન્નને સોંપે અથવા તો પાર્લામેટ બેધ કરી દે; 
પરંતુ જે માણુસ મત આપી જહેરમાં જૂડુ' બાલવા રાજ નથી અથવા 
જે માણુસ પોતે ખરાબ માને છે એવી સંસ્થામાં પોતાનાં બાળકીને શીખવા 
મોકલવા ઇચ્છતો નથી, અથવા જે, માણુસે।નું ખુન કરવાનું કામ શીખવા 
ખુશી નથી, અથવા જેને મૃતિ પૂ”્ન કરવામાં ભાગ લેવે। રચતો નથી, 
અથવા જે રાજ્યાભિષેકના પ્રસંગમાં, પ્રતિનિધિમંડળમાં, માનપત્રે। એનાયત 
કરવામાં ભાગ લેવા તૈયાર નથી, અથવા જે પોતે વિચારે છે અને પોતાને 
લાગે છે તેજ ખોલે છે અને લખે છે તેવા માણુસને સરકાર શું કરી શક- 
વાની હતી ? એવા પુરૂષ ઉપર્‌ કામ ચલાવે તો સરકાર જ તેને ધર્માત્મા 
બનાવી તેના માટે સાવેજનિક લાગણી ઉત્પન્ન કરે અને જે આધારે પોતે 
જ ઉભી રહી છે તેનો જ નાશ કરે; કારણુ કે તેમ કરવાથી સરકાર મતુષ્ય 
તરીકેના હકેતું રક્ષણુ કરવાને બદલે પોતેજ તેનો! ધાત કરે છે. 

જે બધા સાધુ, સુશિક્ષિત અને પ્રમાણિક પુરૂષો વિપ્લવ કરનારી, 
“ જ્ઞોશિયલિઝમ ' ના સિદ્ધાંતને અનુસરનારી અને “ મ્રેજ્ાપક્ષ ' ની પ્રભ્ત્તિ 
જે પોતાને તેમ પોતાના કાર્યેને તુકસાનકારક છે તે પ્રબ્ૃત્તિ પાઠળ 
પોતાની શક્તિ હાલ વ્યથ ખર્ચે છે, તેએ માટે આટલુ'જ જરૂરનુ' છે 
ક તેઓએ આ પ્રમાણે કાર્ય શરૂ કરવુ' જેધ્એ, અને તેથી પ્રમાણિક 
સુશિક્ષિત અને નીતિમાન પુરૂષો તેઆની આસપાસ વીટળાઈ જશે અને 
તેએની સાથે વિચાર અને ભાવનામાં એડ થઈ રહેશે. સામાન્ય કોટિના 
સદા ચચળ સ્વભાવને જનસમૂહ આ કેન્દ્રસ્થાનીય સમુદાય પ્રતિ તુરતજ 
ખેંચાશે, અને પ્રજામત, કે એક જ સત્તા સરકારને પરાજીત કરે છે; તે સ્પષ્ટ 


(૧૮) 


અનશે, અને ખોલવાની તથા અંતરાત્માના ઉદ્ગાર પ્રમાણ વતન કરવાની 
છૂટ તથા ન્યાય અને દયાની માગણી કરશે. જે ધડીએ મજમત બૈધાળ 
જશે તેજ ઘડીથી સાહિત્યશ્નમિતિને દાખી દેક।તું અશકય થશે આટલું 
જ નહિ પરંતુ બધા અમાનુષી ખાતાંએ,--છૂપી પોલિસ, સેનસે[ર, ધાર્મિ ક 
અએતર્‌્ગમંડળ અતે તેવા ખીન્ન ખાતાંઓ--કે જેની સામે વિપ્શવપ્રિય પક્ષ 
અને પ્રજાપક્ષ અત્યારે લડી રહ્યા છે તે બધાં આપોઆપ બૅધ થઇ જશે. 

સંરકારની સામે થવા માટે ખે ઇલાજ્ને લેવામાં આન્યા છે અને તે 
બતે નિષ્કૂળ નીવડયા છે. હવે ત્રીજેને અને છેલ્લે પ્રતાજ અજમાવી 
જેવો બાજી છે. આ ષ્લાજનો ઉપયોગ ૬જ સુધી થયે! તથી, પરતુ તે 
કૂત્તહમેદ નીવડયા વિના રહેશે નહિ એમ મતે લાગે છે. ટુંકમાં, તે આ 
પ્રમાણે છે: સર્વે સુશિક્ષિત અને પ્રામાણિક પુરૂષોએ જેટલા સારા થવાય 
તેટલા સારા થવાને પ્રયત્ન કરવે। જેદએ; દરેક રીતે સારા ન થવાય 
તા પણુ એક રીતે તો થવું જઇએ, અને તે એ કે અતિ પ્રધાન ગુણુ।- 
માંયલા એક ગુણુનું સેવન કરવું જોઇએ'-પ્રમાણિક થવુ જેઈએ, જૂઠું ન ખોલવુ' 
જેઇએ, પરંતુ એવી રીતે વત વું જનેળએ અતે એવી રીતે ખોલવુ' જેઇએ 
કે લાગણીવાળે સાત વ્ષેતે છોકરો પણુ આપણા આશયે! સમજ શકે; 
એવુ વતત રાખવું જોઇએ કે આપણાં બાળકને આમ કહેવાને પ્રસંગ ન 
આવે; “બાપૂ, પરંતુ તમે આમ આમ કેમ કહ્યું હતું? અને અત્યારે તમે તો 
ખીજુ'જ કંઇ કહો છે અને કરો છે !' આ ધ્લાજ બહુજ કાચો લાગે 
છે; ૭તાં મારી તો ખાતરી છે કે આ એકજ ૪લાજ એવે છે કે જેનાથી 
મનુષ્ય જતિની શરૂઆતથીજ પ્રેંગતિ થતી રહી છે. સરળ, સચવાદી, 
અને હિંમતવાન પુરૂષો જેઓએ મતુષ્ય તરીકેની પોતાની પદવીને લાંછન 
લગાડે એવી રીતે વ્યવહાર ન હતો કર્યા, તેઓને લળનેજ બધા સુખદાયક 
પરિવત તો થવા પામ્યા છે, અને મનુષ્યજાતિ અત્યારે તેનો લાભ મેળવી 
રહી છેઃ ગુલામગીરી અને જુલમ દૂર થયા છે, અતે ખોલવાની તથા 
અંતરાત્માને માત આપવાની છુટ મલી શકી છે. પરિણામ આવુ' એક જ 
આવી શકે; કાર્‌ણુ કે સમય આવે અંતરાત્મા જે કંઈ ઈચ્છે છે તે સદા 
સર્વ બાબતમાં માણુસજાત માટે અત્યંત આવશ્યક હેય છે. કારણુ કે 
અંતરાત્મા માણુસે પ્રાપ્ત કરવા લાયક સત્યની આગમચેતી આપી રહે છે. 


(૧૯) 


. માત્રતેજ પુરૂષ પ્રજા ઉપર અસર કરી શકે છે કે જે પોતાના 
અંતરાત્માને અધીન રહી જવન ગાળે છે, અતે માત્ર તેજ પ્રવૃત્તિ ઉપ - 
યોગી નીવડે છે કે જે પોતાના અંતરાત્માને અતુરૂળ હેય છે. 

પરતુ મારૈ મારો ભાવાથે સાવ સ્પષ્ટ કરવો! જેળ્એ. .જે નેમ 
પ્રાપ્ત ઝરવા માટે વિપ્લયપ્રિય પક્ષ અને મ્રન્નપક્ષ મથી રહ્યા છે તે નેંમ 
સિહ કરવા વાસ્તે ભારે કાર્યેસાધક માર્ગ પોતાના અંતરાત્માને અનુકૂળ 
એવી પ્રભત્તિ કરવાનો છે; પરંતુ એનો અથે એવે! નથી કે કોઇ એક 
ધારેલું સાધ્ય સિદ્ધ કરવા માટેજ માણુસ, અંતરાત્માને આધીન રહી, જીવન 
ગાળવાને। પ્રયાસ કરી શકે છે. સકારણુ અમુક સ્થૂલ નેમ પાર્‌ પાડવા માટે 
અંતરને આધીન રહી જીવવાનો મ્રયત્ન કરવો એ અશકય છે. 

દૃઢ અને સ્પષ્ટ ધાશિક માન્યતા હેય છે તોજ અ'તરાત્માને અતુ- 
રૂળ એવું જીવન ગાળવું શકય થ/ પડે છે. આપણા ખાલ્મર જીવન ઉપ્ર 
આવી માન્યતાતું સુખદાયી પરિણામ આવ્યા વિના રહેવું નથી. એટલે 
તમને હું જે ક'ઈ કહેવા માર્ગું છું તેના સાર આ છેઃ--- ' 

જ્યાં સુધી સાધુ અને ગ્રમાણિક પુરૂષોને સ્થાયી, સ્પષ્ટ અને 
પામિ'ક સાક્ષાત્કાર થયે! નથી, જેમ કે જીવનનાં તાત્પર્યેતું અને ઉદ્દેશનું 
ભાન થયુ' નથી, ત્યાં સુધી ન્હાની વ્યવહારૂ આશાએ સકળ કરવા માટે 
તેઓની ખુદ્ધિ અને આત્માની શકિતને! જે વ્યય થાય છે તે નિરથેક જ્ય 
છે. મને લાગે છે કે જે સાધુ પુરૂષો માણુસ ન્નતની સેવા કરવા ઈચ્છે : 
છે તેઆએ પોતાના આત્મા અને બુદ્ધિની શક્તિ માત્ર તે એકજ ઉદેશ . 
સાધવા માંટે વાપરવી જેઈએ. જ્યારે તે ઉદેશ પાર્‌ પડશે યારે જ ખીજ 
બધી નેમે। પાર્‌ પડી શકશે. 

આટલો લાંખેો પત્ર લખવા માટે મને માફ કરશે. વખતે તમને 
તેવા પત્રની જરૂર પણુ નહિ હેય, પરતુ આ પ્રશ્ન ઉપર મારા વિચારો 
જણાંવવા મને ધણા વખત થયા ૪ચ્છા થળ છે. એ વિષે મે' એક મ્હોટો 
લેખ લખવાની શરૂઆત પણુ કરી, પરંતુ મારૂં અવસાન થાય તે પહેલાં - 
'તે પૂરો કરવાને મને ભાગ્યે જ_સમય મળશે અને તેથી જ તેનો કઈક ભાગ * 
કહી જવાનું મેં ઇચ્છયું. હું ક્યાંય ભૂલ કરતે હઉં તાં મને ક્ષમા. કરશે. - 


કયાવાાનાસાસસનપાઇનવાસદદરાસાગ્યારરાનાનતતસદમનમન્ન્જનાસનવાતરલથાદટમાગ"પાસદામમયાત તગજારાદ”મમ્યસસણઇગઃબ્ણઇજાઇન્ાાસામ્મ"દ૬જ 
૪ ન॥ઇલવે 0૪ ળે. કે. દિધો, 88 00૦0 ઉડ ક&ોદ 1₹€99, 434 11817 પા'વેજમ્ા', હ 
૪૫011810 ઇ૪% 3. 0. 8405149, 1₹૦₹01% કપાતાં છછ, 4૦109% 85080 50100087 


